7 Angen cymorth? 
1CO Ffoniwch ein llinell gymorth 
E 0303 123 1113 


Information Commissioner's Office 


Cwyno amdanom ni 


Ein nod yw rhoi'r gwasanaeth gorau posib i bob un o'n cwsmeriaid. Fodd 
bynnag, os ydych chi'n anhapus neu'n anfodlon gyda'n gwasanaeth, gallwch 
ddefnyddio'r ffurflen hon i roi gwybod i ni. 


1. Beth ydych chi'n credu wnaethom ni o'i le? 


Rhowch wybod i ni beth ydych chi'n credu y gwnaethom o'i le. Os ydych chi'n 
meddwl y dylem fod wedi eich trin yn wahanol, rhowch wybod i ni sut. 


Gofynnir ichi roi manylion o'r dystiolaeth yr hoffech chi i ni ei hystyried. Mae 

hyn yn debygol o gyfeirio at ohebiaeth gynharach rhyngom. Gan fod gennym 
gofnod o hyn, nid oes angen i chi anfon copi, ond gofynnir ichi nodi'r rhannau 
sydd fwyaf perthnasol. 


2. Cyfeirnod 


Os ydych chi'n cwyno am sut aethom i'r afael â chwyn neu bryder a anfonoch 
atom am sefydliad, gofynnir ichi nodi unrhyw gyfeirnod a roddom i chi. 


3. Staff yr ICO 


Rhowch enwau unrhyw aelodau o staff yr ICO i chi gael cyswllt â nhw. 


Angen cymorth? 
Ffoniwch ein llinell gymorth 


0303 123 1113 


4. Eich manylion 


Neu, os ydych chi'n llenwi hwn ar ran rhywun arall, rhowch fanylion y person 
hwnnw yma. 


Teitl: 

Enw cyntaf: 

Cyfenw: 

Cyfeiriad: 

Cod post: 

Rhif ffôn yn ystod y dydd: 

E-bost: 

Gyda phwy ddylem gysylltu? (os ydyw'n wahanol i'r uchod) 


Byddwn yn defnyddio'r manylion cyswllt uchod oni bai y byddai'n wellgennych 
i ni ddelio â rhywun arall. Os yr hoffech i ni ddelio â rhywun arall, rhowch eu 
manylion isod. Os ydych chi'n llenwi'r ffurflen hon ar ran rhywun arall, bydd 
angen i chi ein darparu ag awdurdod wedi ei lofnodi ganddynt i ddelio â chi ar 
eu rhan. 


Teitl: 

Enw cyntaf: 
Cyfenw: 
Cyfeiriad: 
Cod post: 
Rhif ffôn: 
E-bost: 


5. Datganiad 


= Mae'r wybodaeth rwyf wedi ei darparu yn gywir, cyhyd â fy mod yn 
gwybod. 


"= Rwy'n deall y bydd yr ICO yn cadw'r wybodaeth yn ymwneud â fy 
nghwyn yn electronig gan gynnwys unrhyw ddogfennau rwyf wedi eu 
darparu ac yn cadw'r cofnodion electronig am ddwy flynedd, neu'n hirach 
os yw'n briodol. Bydd yr ICO yn dinistrio'r copïau caled gwreiddiol ar ôl 
chwe mis. 


|] Rwy'n cytuno. 


Angen cymorth? 
Ffoniwch ein llinell gymorth 


0303 123 1113 


6. Anfon eich ffurflen atom 


Ar e-bost 
1. Llenwch y ffurflen hon a'i chadw ar eich cyfrifiadur. 
2. Agorwch e-bost newydd, gyda 'Ffurflen adolygu achos a chwyno am 
wasanaeth' yn y llinell pwnc. 
3. Os oes gennych chi fersiynau electronig o bob un o'ch dogfennau atodol, 
dylech eu hatodi i'ch e-bost. 
4. E-bostiwch y ffurflen wedi'i chwblhau at icocasework(Oico.org.uk 
Yn y post 


Os mai copïau papur yn unig sydd gennych chi o'ch dogfennau atodol, dylech 
argraffu'r ffurflen hon a'i phostio gyda'ch dogfennau atodol at: 


Customer Contact 

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth 
Wycliffe House 

Water Lane 

Wilmslow 

Swydd Gaer SK9 5AF 


